€AM irJBWYBD, 



Marwolaeth Chwaer Grefyddol, ar ddull o ymddiddan 
rhwng 

Y BYW A’R MEIRW. 



Gof.—Byw. 


-Anwyl chwaer, rho glywed i mi, 
Am y wlad lle’r wyt yn byw? 
P’un sy’n well? dychwelyd yma, 
Neu fod yna gyda Duw? 

P’un a’i hiraeth sý’n dy fynwes, 

Am dy symud o dy le? 

'Neu fod yna wyt yn garu, 

Gyda’r teulu yn y ne’. 

AtT.—M àRW. 

' 0 ofyniad hawdd i’w atteb— 

Gwell yw bod a thraed yn rhydd, 
Na bod yna yn y stormydd, 

Ac mewn cystudd nos a dydd; 
Xlawer gwaith y ce’s i ’mlino 
Gan fy nghalou lawn o bla— 
©aeth o’r diwedd waredigaeth, 
Trwy farwolaeth lesu da. 


2 


Gof.—Btw. 

Anwyl chwaer, rho glywed eto, 

Aoa y wlad tu draw i’r llen; 

Dere, dere, d’wed yn olau, 

Am rinweddau’r pefoedd wen,— 

Yn mha le mae’r gwaredigion, 
Etifeddion Adda’r AiL 

Att. -BláEW. 

Milodd maith yn uwch na’r haulwe% 
Fynu fry mae’r nefoedd lân, 

Heibio’r ser a’i llewyrchiadau, 

A’r planedau fawr a mân; 

Disglaer ydyw fel yr haulwen, 

Aur i gyd yw heolydd hon, 

Duw’ ei hun sy’n deml iddi, 

Ninau’n moli ger ei fron. 

Gor.—B yw. 

Pwy oddiyma yw’th gyfeiîlion,. 
Oddifewn i’r nefol wlad? 

Enwa rai o’r nefol deulu 
Sydd yn canu am y gwaed? 

Enwa rai o’r hen chwiorydd , . , 
Aeth oddiyraa gyda pharch, 

Wrth wynebu afon angau, 
lesu oedd ei hunig aich. 

Att.—Maew» 

O, nid felly, hen gyfeillion, 

Sydd a’u trigfan is y nen, 


yC'ZC% 7.or: /‘rx 


3 


Nid yw enwi neb o’r teulu 
Ar fy llaw tu draw i’r llen; 

Chwi gewch weled pan y delo, 

Manwl gyfrif dynolryw, 

Fod rhyw dyrfa ddirifedu, 

Gwedi hachub gyda Duw. 

Gof.—Byw. 

Anwyl chwaer, rho glywed etío, 

Ti gai ìonydd genyf mwy, 

Enwa rai p’r nefol bethau, 

Gwerthfawr ffrwythau marwol glwy’? 

Enwa rai o’r rhyfeddodau 
Mwyaf welaist yn y nef? 

Ar ba beth y darfu’t syllu 
Gwedi plygu iddo ef? 

Att,—Marw. 

Dyma dri o’r rhyfeddodau 
Welais yn y nefoedd lân, 

Llawer iawn sydd yma’n eisiau, 
Groesodd angau o fy mla’n; 

Llawer eraill, na feddyliais, 

Gwedi ei hachub yn y gwaed; 

Mwy na’r cyfan, gwel’d fy hunan 
Gwedi cael trugaredd râd. 

Gof.—Byw. 

Dyro gynghor i’th berth’nasau, 

Sydd yn aros yn y byd, 

Cofia’th deulu sy’n galaru, 

Waith dy golli,—’nawr o hyd; 


4 


'Öwr yn weddw, plant amddifaìd, 
Sy’n galaru ar dy ol; 

Tîthau fry yn peraidd ganu, 
Gyda’r lesu yn ei gol. 

4-TX.—Mabw. 

Anwyl briod, paid ag wylo, 

Duw ’th fendithio yn y glyn, 

Yf 0 lynoedd dyffryn Baca, 

Ar dy daith i Sion fryn-; 

Cadw’thsgoron, paid ddiffygio, 

Dal yr hyn sydd genyt mwy; 

Ti gai goron anchwiliadwy, 

Trwy rínweddau marwol glwy’-. 

Anwyl blant sydd yn galaru, 
Megais ar fy mronau’n gu; 

Am eich beiau cofiwch wylo, 

Cyn y delo’r angau du. 

‘Chwithau frawd a chwaer anwylaf, 
Yma byddwch maes o law; 

.Dlefwch am adnabod lesu, 

4Ìyn y delo brenin braw. 




Gmrfyrddin: Argraffwyd gan -S. Jbnít. 


